TBAETH-ODL AR EWYLLYS ADBA 


0» gellwch chwi wrando chwedel, 

’Ewyn deisyf cael d’wedyd yn isel, 

Fel ’r aeth y byd i gyd o’i go', 

Fe’m nychir am floeddio’u uchel. 

Geill llawer dd’weyd, wrth ddechreu, 

Am danaf ’mod i’n ben-deneu; 
ünd daiiwch sylw, wrth wrando’n hir, 

A glywch chwi ddim gwir o’r geiriau. 

Pe luniodd Adda ei ’wyllys 
Yn fulaidd, ae yn anfelm ; 

Fe aeth ei feibion, pa fodd bynag fu, 

’fìol ei gladdu i radd g’wilyddus. 

Gosododd rai ar orsedd-feingciau, 

I wisgo porphor a sidanau ; 

Ereill i fatogi, neu geibio’n g’oedd, 

Mewn glynoedd at ben eu gliniau. 

Ehoes deyrnwiail i rai o’i feibion,— 

I areill flfust a golchífon ; 

A r cwbl yn frodyr un ben a gwaed, 

'Run dwylo a thraed yn union. 

Ac i’r neb sy’n gweithio leia’ 

y rhoes y peth goreu i’w fwyta j 

A’r gwaca’ ei fol, fel mae gwaetha’r drefer^ 

Yw’r lluman a’r cefn llyma’. 

Ond rhoes gymaint o dwyll, rhagrith, a chelwÿilf^ 
Ac o chwantau’r galon, i bawb fel eu gilydd; 


Â rhoes bawb'r un bellder oddiwrth y ne*, 

Yn y gole’ tan yr un g’wilydd. 

A rhoes gymaint balchder i’r tlota’ o’i deulu 
Ag i’r brenin, ond ni roes ddim i’w brynu; 

Mi rown genad ’rwy’n meddwl i dori ’mys, 

Cyn lluniwn i f’wyllys felly. 

A’i blant pan ddechreu’sant gynt ymlwybraeth 
Gosododd hwy i redeg gyrfa naturiaeth; 

Ehoes eu cefnaii’n union at y ne’, 

A’u hwynebau i le anobaith. 

Dyna lle’u gadawodd i gyd-ymdrybaeddu, 

A’r Ilaid hyd eu dillad, a’r lle wedi â d’wyllu } 

I sathru traed eu gilydd yn y byd, 

Yn filoedd wrth gyd-drafaelu. 

Ni cherddai’r cybydd mo Iwybr oferwr, 

Na’r rhegwr gwaethaf mo Iwybr rhagrithiwr j 
A’r cwbl yn rhedeg yn bur rhwydd, 
Rhwyg-aflwydd o’r un gyflwr, 

A dyma fel’r aefch y ffordd mor lydan, 

Fod pawb mor hynod am ei Iwybr ei hunan ; 

A phob un â’i drachwant gydag ef, 

A’i bleserau, a blys arian. 

Yn awr mae dysgawdwyr, llawn eu dysgleidiau, 
Gan dewder a bloneg, yn dadwrdd o’u blaenau, 

“ IYordd uffern yw hon, dim pellach dowch, 
Gochelwoh, trowch yn eich holau.” 

Ac mae ffyrdd y rhai’n i’r nef cyn groesed, 

Fel un ar i fyny, a’r llall ar i waered ; 

Yn ddigoü i foedro ’menydd dyn gwan, 

Heb wybod pa fan i fyned. 

Meddai’r Papistiaád, " Cym’rwch Pedr yn apostoi, 
Addi^weh a thalwch, chwi fyddwch etholol; 

54- 


3 


Chwi gewch fyn’d i’r nef ar haner gair, 

Heb fyn’d ddim pellach na Mair i ’moról.” 

Meddai’r Methodistiaid, ‘‘Ew«h hyd y ffordd dosta', 
Ni feddwch dda’ch hunain, addefwch eich ana’. 

Ac os na’ch etholwyd, ’dewoh chwi byth i’r ne’, 

Ac uffern fydd eich lle, cewch goffa.” 

“ Na,” meddai’r Baptists, “nid dyna’r ffordd nesa’; 
Ewoh aros fryn y wyntyll, a thrwy bant yr oíchfa; 
Gadewch fotty bedydd plant ar y llaw chwith, 

A chwi fydd y gwenith gwyna’.” 

“Na,” meddai’r Wesleys,“mae hono’n ffordd dd’rysîyd, 
Mae llwybr i’r buarth drwy dre’ glendid bywyd 
“ Nac oes,” meddai’r ^uaJiers, “ dewch chwi fythyn ffiri 
Heb gynhwrf ao aspri’r Yspryd.” 

Meddai llên Edwys Loegr, “ Ewoh yn bur digyfifr® 
Rhwng dwy leoh Foses, ’does modd i ohwi fisio; 

A gymero dir, degymed yn deg,— 

Dim ohwaneg, byddwch iach yno.” 

Wel, bellach, o’r werin, pa ddewin all wirio, 

Pwy sydd ar gelwydd, a phwy ellir goelio! 

Mae n ddigon er amheu, dau y rhod, 

Oes uffern yu bod neu beidio. 

Minau ro’fgynghor go debyg i’r person, 

Mai hanes ddyc^el, mae hyny sy ddigon; 

Car dy gymydog fel ti dy hun; 

A Duw tti’n un â’th galon. 

ROBERT DAYIES, Naniglyn. 


M 


YR HBN AMSER GYNT. 

01» ALUN. 


Tok—“ Auld Lang SyneV 

Bu’n hoff i mi wrth deithio ’mhell 
Gael croesaw ar fy hynt: 

Mil hoffach yw cael “ henffych well” 

Gan un fu’n gyfaill gynt. 

Er mwyn yr amser gynt, fy ffryná, 
Yr hen amser gynt; 

Cawn wydriaid bach cyn canu’n iaoh, 
Er mwyn yr amser gynt 

Tn chwareu buom lawer tro, 

A’n penau yn y gwynt; 

A i^leser mawr yw cadw co* 

O’r hyfryd amser gynt. 

Er mwyn yr amser gynt, ŵo. 

Er dygwyddiadau fwy na rhi’— 

Er gwario llawer punt; 

Er llawer coll, ni chollais I 
Mo’r cof o’r amser gynt. 

Er mwyn yr amser gynt, ào, 

Tra cura calon gan fy mron, 

Drwy groes neu hylon hynt, 

Ehed ffrydiau serch drwy’r fynwes hon 
Wrth gofio’r amser gynt. 

Er mwyn yr amser gynt, fy ffrynd, 
Yr hen amser gynt; 

Cawn wydriaid bach cyn canu’n iach. 
Er mwyn yr amser gynt. 


Argrafwyd gan H. Humphreys, Caernarfon. 
5í 



